Tanong at sagot: 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Espesyal na Isyu 
Marso 5, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Oplan Bayanihan: Kontra-mamamayang 
programa ng rehimeng Aquino 


Kawanihan sa Impormasyon 
Partido Komunista ng Pilipinas 


no ng Armed Forces of the Philippines 

(AFP) para sa Internal Security Operations 
(ISO). Inilabas ito nitong Enero 2011 matapos ito 
pagtibayin ni Benigno Aquino III, ang kanilang 
Commander-in-Chief at pinuno ng papet na gu- 
byerno ng Pilipinas. Isasakatuparan ng AFP ang 
OPB mula 2011 hanggang 2016. Layunin ng AFP 
na sa unang bahagi ng programa (2011-2013) ay 
madudurog na nito ang mga armadong banta sa 
estado. 

Ang OPB, sa esensya, ay pagpapatuloy ng na- 
bigong Oplan Bantay Laya (OBL) at iba pang na- 
karaang mga ISO. Katulad ng mga ito, layunin ng 
OPB na gapiin ang armadong paglaban at mga pa- 
kikibakang masa ng mamamayang Pilipino. Alin- 
sunod sa utos ni Aquino, idineklara ng AFP 
ang layunin nitong durugin ang Ba- 
gong Hukbong Bayan sa loob ng tat- 
long taon na sumasaklaw sa unang 
hati ng OPB. 

Upang gupuin ang armadong 
paglaban at mga pakikibakang ma- 
sa, isang brutal na kampanya ng 
panunupil ang isinasakatuparan 
ng AFP sa ilalim ng OPB. Tulad 
sa nakaraan, target nito hin- 
di lamang ang BHB, kundi 
lalo't higit, ang di arma- 
dong mamamayan at ang 
kanilang mga demokratiko, 
progresibo at rebolusyonaryong 
organisasyon at kilusan. 

Upang pagtakpan 
ang brutalidad ng 
OPB, kasabay na gi- 
nagamit ngayon ng 
AFP ang laganap na 
saywar, mga gimik 
sa pulitika at dis- 
impormasyon. Ang 
OPB umano ay nagta- 


N ng Oplan Bayanihan (OPB) ang bagong pla- 


taguyod sa “pamamaraang buong-bansa” at “na- 
kasentro sa tao.” Sa gabay ng OPB, bukambibig 
ngayon ng mga tagapagsalita ng AFP ang mga ka- 
tagang “paggalang sa karapatang-tao” at “pagka- 
mit ng kapayapaan” sa hangaring linlangin ang 
mamamayan at pagtakpan ang kanilang brutali- 
dad. Ang gayong mga pagdidiin ay hinalaw ng 
AFP sa US Counterinsurgency Guide. 


1. Ano ang pangunahing nilalaman ng OPB? 
Ano ang layunin nito? 

Pinakalayunin ng OPB ang durugin ang mga 
armadong paglaban ng mamamayan at ipagtang- 
gol ang katatagan ng naghaharing estado. Sa par- 
tikular, layunin ng OPB na gamitin ang armadong 
pagsupil upang gapiin ang BHB at gamitin ang 
pakikipag-usapang pangkapayapaan sa NDFP para 
supilin at pasukuin ito. 

Pagkamit ng kapayapaan. Binibigyang- 
diin ng OPB ang paggamit ng katagang 
“kapayapaan” upang palabasin na naiiba 
ito sa nagdaang mga ISO. Katunayan, ang 
OPB ay tinagurian ng AFP bilang “Internal 
Peace and Security Program” (IPSP o Pro- 
grama para sa Internal na Kapayapaan at Se- 
guridad). Upang ilayo ang pansin sa brutal 
na digmang inilulunsad nito, pinalalabas ng 
AFP na ang OPB ay may layuning “kamtin ang 
kapayapaan” na anito'y paglayo sa 
dating dominanteng solusyong 
militarista. 

Paraang buong-bansa. Bi- 

nibigyang-diin nito ang “pa- 
raang buong-bansa” 
kung saan hangarin 
ng AFP na pakilusin 


ang iba't ibang 
ahensya ng gu- 
byerno, mga NGO 


at organisasyong 
“civil society” para 
sa mga layunin ng 


kontra-rebolusyon at likhain 
ang ilusyon na nireresolba ng 
gubyerno ang mga usaping so- 
syo-ekonomiko sa pamamagitan 
ng paglulunsad ng mga paki- 
tang-taong programa. Tungo ri- 
to, mistulang inaangkin ng AFP 
ang papel ng gubyernong sibil 
sa pagbibigay-direksyon sa mga 
ahensya nito. 

Pagrespeto sa karapatang- 
tao. Bukambibig ng AFP ang 
“pagrespeto sa karapatang-tao” 
pero para lamang sa layunin na 
mabago ang sinasabi nitong 
“pananaw” na sangkot ang mga 
sundalo sa mga paglabag sa ka- 
rapatang-tao. Tungo rito, naka- 
handa ang AFP na magsagawa 
ng mga pakitang-taong progra- 
ma tulad ng pagkakaroon ng 
mga tanggapan para sa karapa- 
tang-tao at iba pang mga gimik. 

Mga estratehikong konsepto. 
Ayon sa OPB, mayroon itong 
apat na estratehikong konsepto 
para makamit ang mga layunin 
nito. Ang mga konseptong ito 
ay “Pag-aambag ng AFP sa 
pangmatagalan at mapayapang 
pagsasara ng lahat ng armadong 
tunggalian”, “Paglulunsad ng 
Nakatuong mga Operasyong Mi- 
litar”, “Pagsuporta sa Pangkapa- 
yapaan at Pangkaunlarang mga 
Programa sa Komunidad” at 
“Pagrereporma sa Militar.” 

Gayunpaman, hindi maiaalis 
ng AFP na ang pangunahin ni- 
tong diin ay ang paglulunsad ng 
brutal na digma ng panunupil. 
Ayon sa OPB, “pangunahing pa- 
pel ng militar ang harapin ang 
armadong kakayahan ng mga 
grupong nagbabanta sa segu- 
ridad at kaligtasan ng esta- 
do.” Idinedeklara rin nito na 
“hindi mababawasan ang ha- 
laga ng mga operasyong mili- 
tar sa pagharap sa mga arma- 
dong banta ....” 

Ayon kay Maj. Gen. Vicente 
Porto, kumander ng 3rd ID, 
“Maaaring paunlarin ng AFP 
ang gawaing sibil-militar nito 
sa ilalim ng bago nitong anim 
na taong kampanya, subalit 
hindi ito nangangahulugan na 


2 


mababawasan ang mga opera- 
syong militar laban sa mga ar- 
madong grupo ... magpapatuloy 
ang tindi ng mga operasyong 
pangkombat.” 


2. Paano haharapin ng OPB 
ang armadong rebolusyona- 
ryong kilusan? 

Alinsunod sa OPB, gagamitin 
ng AFP ang mga sumusunod na 
pamamaraan para labanan ang 
armadong rebolusyonaryong ki- 
lusan: (a) mga operasyong 
pangkombat laban sa Bagong 
Hukbong Bayan: (b) mga opera- 
syon laban sa baseng masa ng 
rebolusyonaryong kilusan: at (k) 
mga operasyong disimporma- 
syon at saywar at pagpapakilos 
sa mga tinatawag na “stakehol- 
der” o mga sektor na ipinagpa- 
palagay nilang may interes na 
gapiin ang rebolusyonaryong ki- 
lusan. 

Mga operasyong pangkombat. 
Ayon sa OPB: “Patuloy na gaga- 
mitin ang lehitimong pwersa at 
paglulunsad ng mga operasyong 
pangkombat nang may ibayong 
sigla pero laban lamang sa mga 
armadong kalaban .... Isasaga- 
wa ang mga ito nang may tiyak 
na plano, nang maingat at may 
eksaktong target. Layunin ng 
maigting at walang awat na 
pagtugis sa BHB ang sairin ang 
kanilang armadong kakayahan 
at pawiin ang kanilang kahanda- 
ang lumaban.” 

Patuloy na nakaangkla ang 
OPB sa paggamit ng AFP ng Tri- 
ad Operations na kinatatangian 


ng sabayang paglulunsad ng 
mga operasyong pangkombat, 
paniniktik at mga civil-military 
operations (CMO, mga opera- 
syong sibilyan-militar). Sa pag- 
lulunsad ng mga operasyong 
pangkombat, patuloy na gaga- 
mitin at pauunlarin ng AFP ang 
mga pamamaraan sa kontrageri- 
lyang mga operasyon nitong 
nagdaang mga taon. (Tingnan 
ang espesyal na isyu ng AB no- 
ong Hunyo 11, 2010 hinggil sa 
Oplan Bantay Laya) Target ng 
AFP na paunlarin ang kakaya- 
han nito sa pagiging makilos, 
sa lakas pamutok, komunika- 
syon at sa paniniktik. 

Mga operasyon laban sa ba- 
seng masa. Sa ilalim ng OPB, 
ang dating mga SOT (special 
operations teams) o RSOT (Re- 
engineered SOT) ay tataguriang 
Community Peace and Develop- 
ment Teams (CPDT). Ang gani- 
tong pagbabago sa pagtaguri sa 
mga RSOT ay may layuning bu- 
rahin sa isip ng mamamayan 
ang madugong rekord ng mga 
operasyon nito sa nagdaang 
sampung taon. Gayunpaman, 
walang esensyal na ipinagbago 
ang mga tungkulin ng mga CPDT 
mula sa dating mga operasyon 
ng mga RSOT. 

Mga operasyong disimporma- 
syon para hatiin ang mamama- 
yan.Binibigyang-diin ng OPB 
ang pagpapakilos sa tinatawag 
nitong mga “stakeholder”. Sa 
pamamagitan ng disimporma- 
syon at saywar, nais ihiwalay ng 
AFP ang mga rebolusyonaryong 

pwersa at palabasin na ang 
OPB ay digma ng buong ban- 
sa laban sa rebolusyonaryong 
kilusan. 

Ang pagpapanggap na 
“itataguyod ang karapatang- 
tao” ay may hangaring mag- 
paganda ng papel sa mama- 
mayan dahil ayon sa AFP, 
“ang nagpapatuloy na pana- 
naw na lumalabag ang militar 
sa karapatang-tao” ay kabi- 
lang sa “pinakamalalaking 
sagka” sa pakikipagtulungan 
nito sa iba't ibang sektor. 


ANG BAYAN Pebrero 10, 2011 


Puspusan ang pagbibigay- 
pansin ng AFP sa pag-impluwen- 
sya sa masmidya. Kaliwa't kanan 
ang inihaharap nilang mga ta- 
gapagsalita. Nagmamadali si- 
lang lumabas sa midya tuwing 
mayroong insidente na sangkot 
ang mga sundalo upang implu- 
wensyahan ang takbo ng balita 
pabor sa kanila. 

Alinsunod sa OPB, lalo pang 
paiigtingin ng AFP ang mga 
operasyong saywar nito sa mga 
eskwelahan upang ilayo ang 
mga kabataan sa rebolusyona- 
ryong landas. Sa loob at labas 
ng mga kampus, naglulunsad 
ang AFP ng mga porum na gina- 
gamit nito para magpakalat ng 
kasinungalingan laban sa rebo- 
lusyonaryong kilusan. Sinisiraan 
nito maging ang mga progresi- 
bong organisasyong masa at pi- 
nalalabas na ang mga itoy 
sangkot sa armadong kilusan. 

Sa OPB, inaangkin ng AFP 
ang tungkulin na manguna sa 
pagbubuo ng pagtutulungan ng 
iba't ibang ahensya ng gubyerno 
at mga NGO para magamit ang 
mga ito sa saywar. Gagamitin ng 
AFP ang tinaguriang “Peace and 
Order Councils” upang organisa- 
hin ang mga aktibidad at pro- 
yekto ng gubyerno sa layuning 
mailarawan ang gubyerno bilang 
tagapagbigay ng serbisyo sa 
mamamayan at pagtakpan ang 
saligang mga suliraning sosyo- 
ekonomiko ng masa tulad ng ka- 
walan ng lupa na siyang nasa 
ugat ng kanilang paghihirap at 
pagdurusa. 


3. Ano ang COPD? 

Ang Community Organizing 
for Peace and Development 
(COPD) ang tawag ng OPB sa 
mga operasyong militar ng AFP 
na nakatuon pangunahin laban 
sa mga di armadong mamama- 
yan na pinaghihinalaang baseng 
masa ng rebolusyonaryong kilu- 
san. Ang COPD ay mga opera- 
syong mahigpit na nagkokombi- 
na ng mga taktika ng saywar at 
panunupil. 

Ayon sa OPB, ang dating 


ANG BAYAN Pebrero 10, 2011 


Ano ang 
US Counterinsurgency Guide? 


ng US COIN Guide ay dokumentong inilabas ng US State 

Department noong Enero 2009. Inilatag dito ang pormula 
ng bago umanong doktrinang “counter-insurgency” na walang 
iba kundi ang paglulunsad ng engrandeng operasyong saywar 
kasabay ng marahas na armadong pagsupil. Alinsunod sa do- 
kumento, direktang pakikialaman ng imperyalismong US ang 
mga kampanyang “counter-insurgency” sa iba't ibang bansa, 
depende sa antas ng panghihimasok na kinakailangan. 

Pagdidiin sa “pulitika”. Idinidiin ng US Coin Guide na ang 
susi sa paglaban sa armadong rebolusyon ay ang “pulitika.” Sa 
partikular, hangad nito na gawing kapani-paniwala at katang- 
gap-tanggap sa mamamayan ang naghaharing sistemang pam- 
pulitika upang makabig daw sila pabalik sa gubyerno mula sa 
pagsuporta nila sa mga rebolusyon. Pabor sa planong ito ng 
US ang pagkakaluklok kay Benigno Aquino sa poder dahil sa 
pagkakalarawan sa kanya bilang tagapagtaguyod ng pagbaba- 
go. 

Para sa US COIN Guide, napakahalaga na maging katang- 
gap-tanggap ang naghaharing sistemang pampulitika upang 
gawing katanggap-tanggap din sa mamamayan ang armadong 
pagsugpo sa mga rebolusyonaryong pwersa. Katulad sa naka- 
raan, ang marahas na pagsupil sa rebolusyonaryong armadong 
paglaban ng mamamayan ang nasa pinakaubod ng kontra-re- 
bolusyonaryong estratehiya ng US. 

Gera ng US, gabay ng US. Ang US ang palagiang gabay ng 
AFP sa pagbabalangkas nito ng mga ISO. Ang mga “tagapayo” 
mula sa militar ng US ang nagsisilbing guro at gabay ng AFP 
sa pagbubuo ng mga ISO. Nitong nakaraan, ginamit ng AFP 
ang doktrinang “anti-terorismo” ng US upang balangkasin ang 
Oplan Bantay Laya. Ang Oplan Bayanihan naman ay binalang- 
kas alinsunod sa US Coin Guide. Kung tutuusin, ang gera ng 
AFP ay gera ng US upang supilin ang mga pwersang anti-im- 
peryalista sa bansa. Ang US ang pangunahing suplayer ng ar- 
mas at mga kagamitang pandigma ng AFP sa pamamagitan ng 
Foreign Military Financing at Excess Defense Articles ng US. 
Pinalaki at pinalakas ng imperyalismong US ang ayudang mi- 
litar sa gubyernong Aquino at AFP sa anyo ng mga makaba- 
gong armas at kagamitan at mga pagsasanay sa paniktik at 
kombat. AB 


mga Special Operations Team 
(SOT) o Reengineered SOT 
(RSOT) ay itatransporma bilang 
Community Peace and Develop- 
ment Teams (CPDT). Layunin ng 
ganitong 5Bpagbabagong-bihis 
ang palabasing ang operasyon 
ng mga COPD ay iba sa dating 
mga operasyon ng RSOT na na- 
kilala sa pagiging mabangis at 
brutal sa ilalim ng OBL. 


Inilalarawan ng AFP ang 
operasyong COPD bilang “pag- 
kabig sa isip at damdamin ng 
mamamayan”. Sisikapin nitong 
gamitin ang “malalambot” na 
pamamaraan ng pakikitungo sa 
masa upang bihagin ang kani- 
lang isip, ilayo ang kanilang 
pansin sa kanilang saligang mga 
suliranin at wasakin ang kani- 
lang determinasyon na lumaban 


3 


at magrebolusyon. Layunin din 
nitong ikomoplahe ang sa esen- 
sya'y “matigas” na pamamaraan 
nito para patahimikin at supilin 
ang masa at ang kanilang pagla- 
ban. 

Gagamitin ang mga paraang 
“malambot” upang palabasin 
na ang militar ay “hindi lamang 
panggera” at “nagdadala ng ser- 
bisyo sa mga tao.” Maglulunsad 
ng mga pakitang-taong gimik 
katulad ng mga “medical mis- 
sion” katuwang ng Department 
of Health, mga “proyektong 
pangkabuhayan” kabilang ang 
programang Conditional Cash- 
Transfer (o Sagip Pamilyang Pili- 
pino) ng Department of Social 
Welfare. and Development 
(DSWD), mga programang pang- 
literasiya katuwang ang De- 
partment of Education at iba 
pang “peace and development 
outreach program”. Kakasangka- 
panin din nito ang mga organi- 
sasyong sibiko tulad ng Rotary 
Club of the Philippines at mga 
repormistang organisasyon tu- 
lad ng Akbayan. 

Isasagawa rin kaugnay nito 
ang mga gimik na saywar tulad 
ng mga “pagpapasuko” at mga 
“balik-baril” program. Maghaha- 
sik ang mga ito ng itim na pro- 
paganda laban sa rebolusyona- 
ryong kilusan at magkakalat ng 
intriga sa masa para sirain ang 
kanilang pagkakaisa. 

Walang bisa ang mga para- 
ang “malambot” kung hindi ito 
sasabayan ng mga paraang “ma- 
tigas”. Ang mismong paglulun- 
sad ng mga armadong operasyon 
sa mga baryong pinaghihina- 
alang baseng masa ng rebolu- 
syonaryong kilusan ay nagpapa- 
iral ng takot sa isip ng mga tao 
at may layuning muling itatag 
ang awtoridad ng reaksyuna- 
ryong estado. Ang mga “mati- 
gas” na paraang ito ay tahasang 
pandarahas at pagsupil sa mga 
saligang karapatang-tao at sibil 
ng mamamayan. Kabilang dito 
ang sumusunod: 


a) Pwersahang pagpapapirma ng 


4 


mga dokumento na nagsasabing 
nagbalik-loob na sila sa gubyer- 
no. Kalimitang ginagawa ito 
pagkatapos ng mga pwersahang 
pagpupulong ng masa sa baryo. 


b) “Pag-iimbita” sa mga pinag- 
hihinalaang lider-masa o taga- 
suporta ng rebolusyonaryong ki- 
lusan para pumunta sa kampo o 
himpilan ng militar upang su- 
mailalim sa interogasyon na ka- 
dalasan ay may tortyur. Ang si- 
numang tatanggi sa “imbitas- 
yon” ay awtomatikong itinutu- 
ring na “rebelde” o “kalaban” ng 
militar. 


c) Witchhunting o pagtukoy sa 
mga kasapi at mga simpatisador 
ng rebolusyonaryong kilusan. 
Ito ay sa anyo ng pagsasagawa 
ng mga sensus. Ipinatutupad 
din ang mga taktika ng pagkon- 
trol sa kilos ng mga tao sa ba- 
ryo. Ang pinakamatinding por- 
ma nito ay paglalagay ng tsek- 
poynt sa baryo kung saan inili- 
lista ang sinumang pumapasok 
at/o lumalabas sa baryo, pakay 
nila sa baryo, at itinatagal nila 
rito. Minamanmanan din ang 
dami ng binibiling pagkain at 
suplay ng bawat isang pamilya. 


d) Ang mga natutukoy na akti- 
bista, lider-masa o mga simpati- 
sador ng rebolusyonaryong kilu- 
san ay tinatarget ng pananakot, 
panggigipit, pananakit, intero- 
gasyon at tortyur, pagku- 
long o pama- 
maslang. 

Kung ang 
mamamayan | 
ay hindi ma- 
dadala sa J | 
mga paki- J% 
tang-taong \ 
gimik ng 
militar, st 
mang- N 
ingibabaw ang ` K 
kanilang tapang at 
patuloy silang titindig up- 
ang igiit ang kanilang mga 
saligang kahilingan para sa 
tunay na reporma sa lupa at iba 


pang saligang demokratikong 
pagbabago. Asahang tuluyan na 
ring huhubarin ng AFP ang na- 
kangiting maskara upang ipakita 
ang tunay nitong bangis at ta- 
hasan itong gagamit ng pwersa 
upang supilin ang paglaban ng 
mamamayan. 


4. Ano ang relasyon ng OPB sa 
usapang pangkapayapaan? 

Para sa AFP at sa OPB, ang 
usapang pangkapayapaan ay 
instrumento ng pasipikasyon at 
pagpapasuko. Alinsunod sa OPB, 
kailangang paigtingin ng AFP 
ang mga operasyong militar ni- 
to upang lubos na pahinain at 
pawalang-saysay ang BHB nang 
maipakita sa mga rebolusyona- 
ryong pwersa ang “kawalang ka- 
tuturan” ng armadong pakikiba- 
ka at gayo'y “kumbinsihin” sila 
na makipag-usapang pangkapa- 
yapaan na lamang sa naghaha- 
ring estado. Habang nakikipag- 
usapang pangkapayapaan, naki- 
kita ng AFP na ang pangunahing 
papel nito ay “tiyakin na ang 
grupong kinakausap ng gubyer- 
no ay hindi gagamit ng karaha- 
san o ng banta ng karahasan bi- 
lang bentahe sa pakikipagnego- 
sasyon.” 

Hindi tinatanaw ng AFP ang 
usapang pangkapayapaan bilang 
pagkakataon para lutasin ang 
mga pampulitika, panlipunan at 
pang-ekonomyang usaping nasa 
ugat ng gera sibil sa 
pPilipinas. Sa mata 
ji ng AFP, dapat mu- 
W nang ibaba ng 
YH mga rebolusyona- 
A yong pwersa ang ka- 
nilang mga armas ba- 
A go makipagnegosasyon 
4 sa pamahalaan. Para 
— sa AFP, kung 
4- = hindi patatahimi- 
Z kin ng BHB ang 
- kanilang mga ba- 
ril, walang saysay 
ang negosasyon. 

Ito ang makitid na de- 
pinisyon ng AFP ng “kapayapa- 


“an”: ang paggapi sa pakikipag- 


laban ng mamamayan upang 


ANG BAYAN Marso 5, 2009 


makamit ang katatagan para sa 
naghaharing estado. 

Bulag ang OPB sa dahilan 
kung bakit walang kapayapaan 
at nagpapatuloy ang digmang 
bayan sa bansa. Para sa AFP, 
“walang tuwirang ugnayan ang 
mababang katayuang pang- 


tunggalian.” Ayon sa OPB, ang 
dahilan sa likod ng digmaang 
sibil sa Pilipinas ay “persep- 
syon lamang ng relatibong ka- 
salatan.” Ang laganap na prob- 
lema sa kawalan ng lupa ay iti- 
nuturing lamang nito bilang 
mga “lokal na problema” na 


ekonomya at ang armadong 


Paggalang sa karapatang-tao: 
Hungkag na bukambibig ng AFP 


abibigo ang AFP na pangatawanan ang bukambibig ng 

OPB ng paggalang sa karapatang-tao. Ang marahas na pa- 
nunupil sa mga karapatang sibil at pampulitika ay likas sa 
paglulunsad ng reaksyunaryong digma. 

Nakatuon ang OPB sa paggapi ng armadong paglaban at 
mga pakikibakang masa ng mamamayang Pilipino upang ipag- 
tanggol ang naghaharing sistema. Ang karahasan ang pangu- 
nahing instrumento ng AFP upang supilin ang sigaw ng ma- 
mamayan para sa katarungang panlipunan, tunay na demokra- 
sya at pambansang kalayaan at pangalagaan ang mga interes 
ng malalaking dayuhang kumpanya at mga kasapakat nitong 
lokal na mapagsamantalang uri. 

Hungkag ang bukambibig at mga gimik ng AFP tungkol sa 
diumano'y paggalang nito sa karapatang-tao. Walang saysay 
ang ipinagmamalaki ng AFP na pagtatayo ng mga “tanggapan 
para sa karapatang-tao” at ang inilabas nitong “manwal” 
tungkol sa karapatang-tao na diumano'y magsisilbing gabay 
sa mga pasistang sundalo. 

Sa kabila ng madugong rekord nito sa nagdaang sampung 
taon, patuloy na tumatanggi ang AFP na nilabag nito ang ka- 
rapatang-tao. Ito raw ay simpleng “pananaw” lamang ng pub- 
liko. Kaya naman hanggang ngayon ay walang ginagawa ang 
AFP o ang rehimeng Aquino para iwasto ang mga ito. Wala ni 
isang sundalo o upisyal ng AFP ang naparusahan sa ilampung 
libong kaso ng pagyurak sa karapatang-tao mula sa panahon 
ni Marcos hanggang kay Arroyo. Dahil dito, patuloy ang mga 
pasista sa paghahasik ng karahasan at terorismo laban sa ma- 
mamayan. 

Sa unang limang buwan lamang ng panunungkulan ng re- 
himen ni Benigno Cojuangco Aquino III, nagkaroon na ng hin- 
di bababa sa 25 biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang. 
Ang salarin ay mga death squad na kontrolado ng AFP. 

Tuluy-tuloy ang militarisasyon sa kanayunan, laluna sa 
mga barangay na pinaghihinalaang bahagi ng baseng masa ng 
rebolusyonaryong kilusan. Patuloy ang mga masaker, mga ili- 
gal na pag-aresto at pagtortyur sa mga sibilyan. Isinasapa- 
nganib ng nag-ooperasyong mga sundalo ang kaligtasan ng 
mamamayan. Ginagawang himpilan ang mga eskwelahan, ba- 
rangay hall, barangay center, mga kapilya, pribadong bahay at 
iba pa. Ginagawa rin nilang pananggalang ang mga sibilyan, 
bagay na tahasang lumalabag sa Protocol II ng Geneva 
Conventions at sa International Humanitarian Law. AB 


ANG BAYAN Marso 5, 2009 


“sinasamantala” ng mga gru- 


pong kalaban ng gubyerno. 

Bulag ang OPB sa katotoha- 
nan na ang kasalukuyang umii- 
ral na armadong paglaban ng 
mamamayan ay nakaugat sa 
pag-iral ng malalalim na sulira- 
ning bunsod ng pag-iral ng 
naghaharing malakolonyal at 
malapyudal na sistema: kawal- 
an ng lupa ng nakararaming 
magsasaka, malawakang di- 
sempleyo, kahirapan at kagu- 
tuman, ekonomyang atrasado 
at di industriyalisado, kawalan 
ng tunay na demokrasya at ma- 
tinding pang-aapi. 

Kung kaya layunin ng OPB 
na sikaping baguhin ang per- 
sepsyon ng mamamayan sa pa- 
niniwalang mapahuhupa niyon 
ang kanilang armadong rebolu- 
syonaryong paglaban kahit 
hindi nagkakaroon ng saligang 
pagbabago sa kanilang hirap, 
api at busabos na kalagayan. 
Ito ang inilalakong “kapayapa- 
an” ng OPB. 


5. Magtatagumpay ba ang 
OPB sa mga layunin nito? 

Tulad ng mga nagdaang in- 
ternal security plan ng AFP, ma- 
bibigo rin ang Oplan Bayani- 
han na sugpuin ang armadong 
paglaban at mga pakikibakang 
masa ng mamamayang Pilipi- 
no. 

Nagpapatuloy lamang ang 
rehimeng Aquino sa pagsasaka- 
tuparan ng anti-mamamayan at 
makadayuhang mga programa. 
Wala itong ipinakikitang inten- 
syon na lutasin ang saligang 
mga suliranin ng mamamayan. 
Bagkus, sa pagpapatuloy at 
pagtatanggol nito ng mga pa- 
takaran ng pribatisasyon, libe- 
ralisasyon, deregulasyon at de- 
nasyunalisasyon, patuloy la- 
mang nitong pinalalala ang ka- 
hirapan at pagdurusa ng ma- 
mamayan. Lalo lamang nitong 
itinutulak ang mamamayan na 
bagtasin ang landas ng rebolu- 
syonaryong pakikibaka. 

Hindi magtatagumpay ang 
OPB sa panlilinlang sa mama- 
mayan. Mismong ang mamama- 


ANG BAYAN Pebrero 10, 2011 


yan ang makakakita ng kaibhan 
ng salita sa gawa. Hindi mag- 
tatagumpay ang OPB sa panda- 
rahas sa mamamayan. Habang 
lalong nagiging marahas ang 
AFP, lalo lamang sumisidhi ang 
determinasyon ng mamamayan 
na manindigan at lumaban. 

Hindi kailanman susuporta- 
han ng mamamayan ang OPB 
dahil ang itinataguyod nito'y 
interes ng mga nang-aapi sa 
kanila. Ang sistemang ipinag- 
tatanggol ng OPB ay sistemang 
nagpapahirap sa mamamayan. 
Ito ay bulok, papalubog at 
batbat ng napakatinding krisis. 

Mabibigo ang Oplan Bayani- 
han sa pagsupil sa mga pakiki- 
bakang masa at armadong re- 
bolusyon. Hindi makahahad- 
lang ang OPB sa pagnanais ng 
mamamayan na wasakin at ba- 
guhin ang naghaharing siste- 
ma. Mabilis na sumusulong ang 
kanilang rebolusyonaryong pa- 
kikibaka. 


6. Ano ang tungkulin natin 
sa paglaban sa OPB? 

Dapat labanan at biguin ng 
mamamayang Pilipino at ng ka- 
nilang mga rebolusyonaryong 
pwersa ang Oplan Bayanihan. 
Dapat silang mag-ipon ng ta- 
pang at mahigpit na magkaisa 
para puspusang kumilos at laba- 
nan ang OPB. 

Dapat itaas ang kamulatan 
ng mamamayan upang hindi 
malinlang ng OPB. Kailangang 
puspusang magsagawa ng 
pag-aaral tungkol sa OPB. Da- 
pat maging masigasig sa pag- 
babantay, paglalantad at pag- 
papakilos sa masa para maipa- 
rating sa buong bansa ang 
mga kaso ng panlilinlang at 
pasismo. Dapat puspusang 
ipagtanggol ang karapatang- 
tao. Dapat maglunsad ng mga 
pakikibakang masa at iba 
pang pagkilos para labanan 
ang karahasan at pasismo ng 
AFP. 


Ano ang ISO? Anu-ano ang mga 
nakaraang ISO ng AFP at rekord nito? 


AG ISO ay gabay sa kontra-rebolusyon. Ang mga planong Inter- 
nal Security Operation (ISO) ng AFP ay nagsisilbing gabay ni- 
to sa paglulunsad ng kontra-rebolusyonaryong digma laban sa Par- 
tido Komunista ng Pilipinas (PKP), Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
at iba pang armadong kilusang itinuturing na banta sa naghaha- 
ring estado. Layunin ng mga ito ang 1) panatilihin ang kasaluku- 
yang mapagsamantala at mapang-aping sistema: at 2) supilin ang 
mga pakikibakang masa at armadong paglaban ng mamamayan. 


Bigong mga ISO. Iba't ibang 
ISO Plan ang ipinatupad ng mga 
papet at pasistang rehimen mu- 
la kay Ferdinand Marcos hang- 
gang sa panunungkulan ni Glo- 
ria Macapagal-Arroyo. Lahat ng 
mga ito ay nabigo sa idineklara 
nitong mga layunin na gapiin 
ang rebolusyonaryong arma- 
dong paglaban ng mamamayan. 

a) 1968 hanggang maagang 
bahagi ng dekada 1970: Kampa- 
nyang “nip in the bud” kung sa- 
an nilayon ang pagpuksa sa ba- 
gong sibol o “bubot” pang BHB. 
Kinatatampukan ng maraming 


maliliit at malalaking kampa- 
nyang militar ng pagkubkob at 
panunupil. Binuo ang mga task 
force sa bawat rehiyon at sa ba- 
wat prubinsya na kinabilangan 
ng pinagsanib na pwersa ng 
konstabularya at pulisya (PC- 
INP) at mga pwersang militar 
(AFP). Sa Cagayan Valley, tina- 
patan ang tatlong kumpanya ng 
Pulang hukbo ng isang task 
force na binubuo ng 7,000 tro- 
pa. Sa Sorsogon, ang isang pla- 
tun ng BHB na may walong is- 
kwad ay tinapatan ng 1,000 tro- 
pa ng militar, PC at pulis. 


Ilantad ang bawat kaso ng 
panlilinlang, brutalidad at pag- 
labag ng AFP sa karapatang-tao 
at padagundungin ang sigaw pa- 
ra sa katarungan. 

Puspusang isulong ang mga 
pakikibakang masa para ipagla- 
ban ang tunay na reporma sa 
lupa at iba pang demokratikong 
kahilingan ng mamamayan, ka- 
tarungan panlipunan at pam- 
bansang kalayaan. Mahigpit na 
iugnay ang mga ito sa pana- 
wagan para sa makatarungan at 
pangmatagalang kapayapaan. 
Aktibong igiit sa usapang 
pangkapayapaan ang mga kahi- 
lingan para sa saligang pagba- 
bago. 

Pasiglahin ang armadong 
pakikibaka, biguin ang mga 
operasyong militar at puspu- 
sang isulong ang digmang ba- 
yan. Dapat mabilis na palawa- 
kin at palakasin ang BHB, ang 
mga organisasyong masa at 
ang Partido. AB 


b) Oplan Mamamayan (de- 
kada 1970 - 1986): Kinatampu- 
kan ng makahayop na pagsupil 
sa lahat ng kalayaang demokra- 
tiko: mga masaker, asasinasyon, 
pagsosona, pwersahang pagpa- 
palikas, pambobomba at panu- 
nunog ng mga komunidad, blak- 
meyl, pangingikil, iligal na 
pang-aaresto, iligal na deten- 
syon at tortyur. Milyun-milyong 
mamamayan ang dumanas ng 
bangis ng 14 na taong diktadu- 
rang Marcos. 

c) Oplan Lambat Bitag I, II, 
II at IV (1988-1998): Serye ng 
mga ISO na sinimulan sa ilalim 
ng rehimen ni Corazon Aquino 
hanggang sa paghahari ni Gen. 
Fidel V. Ramos. Ipinatupad ito 
sa gabay ng doktrina ng Low 
Intensity Conflict (LIC) ng US 
na nagbigay-diin sa mga taktika 
ng saywar kasabay ng brutal at 
maruming gera. Nagbagong-bi- 
his ang AFP at tinawag ang sa- 
rili na “New AFP”. Di naglaon, 
nahubaran din ang maskarang 


ANG BAYAN Marso 5, 2009 


ito nang magdeklara si Aquino 
ng “Total War” noong 1987. Bi- 
nuo ang mga armadong vigilante 
tulad ng Alsa Masa, Pulahan, 
Putian, Decolores at iba pa, na 
malaon ay binuo sa mga Civilian 
Volunteer Organization (CVO) at 
Citizens Armed Force Geograph- 
ical Unit (CAFGU). Ipinatupad 
ang taktika ng Clear-Hold-Con- 
solidate sa mga operasyong 
pangkombat kaalinsabay ng mga 
operasyong saywar. 

d) Oplan Makabayan (1998- 
2001): Inilarawan bilang “Total 
Approach” ng rehimen ni Joseph 
Estrada. Nilayon nitong sagkaan 
ang gawaing rekoberi ng rebolu- 
syonaryong pwersa. Ipinatupad 
ang “Clear-Hold-Consolidate- 
Develop” (CHCD). Pangunahing 
tinutukan ang Southern Tagalog 
(ST) at rehiyon ng Bicol. Panga- 
lawang 7 binigyang-prayoridad 
ang rehiyon ng Northern Minda- 
nao. 

e) Ang Oplan Bantay-Laya 1 


at 2 (2001-2010): Sa ilalim ng 
OBL, nilayon ng AFP na durugin 
at pawalang-saysay ang BHB. 
Kinatampukan ang OBL 1 & 2 ng 
brutalidad at paghahasik ng te- 
rorismo laban sa mamamayang 
Pilipino. Halos pantayan ng ma- 
higit siyam na taong paghahari 
ni Gloria Arroyo (2001-2010) 
ang madugong rekord ng pasis- 
tang diktadurang Marcos. Pina- 
kabantog sa mga berdugong mi- 
litar si Maj. Gen. Jovito Palparan 
na naghasik ng pasistang lagim 
sa Mindoro, Eastern Visayas at 
Central Luzon. 

Inilunsad din ang kampanya 
ng ekstrahudisyal na pamamas- 
lang na tumarget pangunahin sa 
mga aktibista at mga kritiko ng 
naghaharing rehimen. Mahigit 
1,000 katao ang naging biktima 
ng mga “death squad” na binuo 
at ginagamit ng AFP. 

Maliban sa mga opensibang 
militar, naglunsad din ang rehi- 
meng Arroyo ng opensibang li- 


gal. Ibig sabihin, sinasampahan 
ng mga gawa-gawang kaso ang 
mga aktibista at lider-masa, at 
kahit ang mga mahigpit na kri- 
tiko ng administrasyon na iti- 
nuturing na mga “kaaway ng es- 
tado.” Walang pagtatangi ito sa 
ligal at iligal, hayag at tago, ar- 
mado at di armado. Bunsod ni- 
to, nagiging karaniwang tana- 
win na ang pagpapatrulya ng 
mga tropang militar sa mara- 
ming komunidad ng mga marali- 
tang lunsod pati na sa Metro 
Manila. 

Bigo ang rehimeng US-Arro- 
yo na supilin ang armadong re- 
bolusyon at mga pakikibakang 
masa. Halos anim na buwan ba- 
go ang itinakdang taning (Hu- 
nyo 2010), inamin na ni AFP 
Chief of Staff Victor Ibrado na 
hindi nagtagumpay ang OBL 1 8 
2 na lubusang durugin ang BHB 
o gawin man lamang itong wala 
nang saysay na armadong pwer- 
sa. [AB] 


ANG BAYAN Marso 5, 2009 


Tanong at sagot: 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Espesyal na Isyu 
Marso 5, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Oplan Bayanihan: Kontra-mamamayang 
programa ng rehimeng Aquino 


Kawanihan sa Impormasyon 
Partido Komunista ng Pilipinas 


no ng Armed Forces of the Philippines 

(AFP) para sa Internal Security Operations 
(ISO). Inilabas ito nitong Enero 2011 matapos ito 
pagtibayin ni Benigno Aquino III, ang kanilang 
Commander-in-Chief at pinuno ng papet na gu- 
byerno ng Pilipinas. Isasakatuparan ng AFP ang 
OPB mula 2011 hanggang 2016. Layunin ng AFP 
na sa unang bahagi ng programa (2011-2013) ay 
madudurog na nito ang mga armadong banta sa 
estado. 

Ang OPB, sa esensya, ay pagpapatuloy ng na- 
bigong Oplan Bantay Laya (OBL) at iba pang na- 
karaang mga ISO. Katulad ng mga ito, layunin ng 
OPB na gapiin ang armadong paglaban at mga pa- 
kikibakang masa ng mamamayang Pilipino. Alin- 
sunod sa utos ni Aquino, idineklara ng AFP 
ang layunin nitong durugin ang Ba- 
gong Hukbong Bayan sa loob ng tat- 
long taon na sumasaklaw sa unang 
hati ng OPB. 

Upang gupuin ang armadong 
paglaban at mga pakikibakang ma- 
sa, isang brutal na kampanya ng 
panunupil ang isinasakatuparan 
ng AFP sa ilalim ng OPB. Tulad 
sa nakaraan, target nito hin- 
di lamang ang BHB, kundi 
lalo't higit, ang di arma- 
dong mamamayan at ang 
kanilang mga demokratiko, 
progresibo at rebolusyonaryong 
organisasyon at kilusan. 

Upang pagtakpan 
ang brutalidad ng 
OPB, kasabay na gi- 
nagamit ngayon ng 
AFP ang laganap na 
saywar, mga gimik 
sa pulitika at dis- 
impormasyon. Ang 
OPB umano ay nagta- 


N ng Oplan Bayanihan (OPB) ang bagong pla- 


taguyod sa “pamamaraang buong-bansa” at “na- 
kasentro sa tao.” Sa gabay ng OPB, bukambibig 
ngayon ng mga tagapagsalita ng AFP ang mga ka- 
tagang “paggalang sa karapatang-tao” at “pagka- 
mit ng kapayapaan” sa hangaring linlangin ang 
mamamayan at pagtakpan ang kanilang brutali- 
dad. Ang gayong mga pagdidiin ay hinalaw ng 
AFP sa US Counterinsurgency Guide. 


1. Ano ang pangunahing nilalaman ng OPB? 
Ano ang layunin nito? 

Pinakalayunin ng OPB ang durugin ang mga 
armadong paglaban ng mamamayan at ipagtang- 
gol ang katatagan ng naghaharing estado. Sa par- 
tikular, layunin ng OPB na gamitin ang armadong 
pagsupil upang gapiin ang BHB at gamitin ang 
pakikipag-usapang pangkapayapaan sa NDFP para 
supilin at pasukuin ito. 

Pagkamit ng kapayapaan. Binibigyang- 
diin ng OPB ang paggamit ng katagang 
“kapayapaan” upang palabasin na naiiba 
ito sa nagdaang mga ISO. Katunayan, ang 
OPB ay tinagurian ng AFP bilang “Internal 
Peace and Security Program” (IPSP o Pro- 
grama para sa Internal na Kapayapaan at Se- 
guridad). Upang ilayo ang pansin sa brutal 
na digmang inilulunsad nito, pinalalabas ng 
AFP na ang OPB ay may layuning “kamtin ang 
kapayapaan” na anito'y paglayo sa 
dating dominanteng solusyong 
militarista. 

Paraang buong-bansa. Bi- 

nibigyang-diin nito ang “pa- 
raang buong-bansa” 
kung saan hangarin 
ng AFP na pakilusin 


ang iba't ibang 
ahensya ng gu- 
byerno, mga NGO 


at organisasyong 
“civil society” para 
sa mga layunin ng 


Mga tuntunin sa paglilimbag 

1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 
Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 


I-click ang Advanced 
Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) I-click ang Properties 
d) 

e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


